_ 
goat SN FO EE rh yni 
A 


i” 
yn 


i 


Myfyrdod ar y Milflwyddiant. 


GAN D. DEWI, CWMAMMAN. 


US 


A Dacw'n hyfryd ddedwydd ddyddiau, 


Pan ddel gwawr y mil blynyddau ; 
Dyma'r cyfnod caiff yr lesu, 
Dros y ddaear ei dderchafu. 


O na ddoi'r hyfryd ddydd, 
O na ddoi'r hyfryd ddydd, 

Pan caiff caethion fyn'd yn rhyddion, 
O gwawried y dydd, 


Mae i dd'od rhyw ddyddiau hyfryd; 
Ar y ddaear mewn addewid, ;; 


“Pan fydd pob rhyw gau-grefyddau,. 


“Wedi ffoi yn wysg eu cefnau, . 
O na ddoi'r, &c. 





Ed 





2 


Fe ddaw'r tywyll pell ynysoedd, 
Sydd yn aros daw i'r moroedd, 
] wybodaeth y pryd hyny 

Âm y ffynon idd eu canu. 


O na djoi'r, &c. 


Dyma'r amser daw'r [ud dewon, 


O'u camsyniaeth erchyll, ereu]on, 


Ac o'u calon oll i waeddi 
Fod y Ceidwad wedi ei eni. 


O na ddoi'r, &c. 


Daw'r paganiaid oll yn ufydd, 

Nawr 1 geisio Crist a'i grefydd, 
A'i wrthodwyr ddaw i waeddi, 
Am y rhan ddewisodd Mary. 


O na ddoi'r, &c. 


Brysio wnelor dyddiau hynod 

Bydd rhyfeloedd wedi darfod ; 

Pob cenfigen wedi cefnu, 

Heb un croes yn mhlith y tenlu, 
O na ddoi'r, ŷc. 

Troi'r gwaewffyn yn sychau, 

A'r cleddyfau yn bladuriau, 


Derfydd pob gelyniaeth greulon, , 
Fe fydd heddwch fel yr afon. 


O na ddoi'r, &c. 


Fe geir gwel'd y dydd a'r cyfnod,. 
Pan ddaw'r angel mewn awdurdod, 
Wrth gommisiwn Duw ei hunan, 
A'r cadwynau i rwymo Satin 

' O na ddoi'r, &c, 








Gwelaf Ioan yn 1 


2 


Fe fydd diolch byth i'w glywed 
Mewn gogoniant wrth ei weled 
Yn y pydew wedi ei gludo, .... 

A rhoi sel y Duwdod arno. 


O na ddoi'r, &c. 


Mi ddych mygnf pryd hyny 

awenu, 
'Ac yn dweyd mewn gwiriaddfwynder, 
Dacw'm geiriau mewn cyflawnder. ; 


O na ddoi'r, &c. 
Fe fydd teulu Seion hawddgar, 
'Nawr yn llawen ar y ddaear, 


W edi rhwygo'r gelyn creulon— 
M wy nì phrofant ei gynllwynion, 
O na ddoi'r, &c. 
Nawr daw pawb i gywir ganfod 
Nad all Pab ddim maddeu pechod ; 


Daw'r Cenedloedd oll am noddfa 
At y gwr fu ar Galfaria, 

O na ddoi'r, &c. 
Fe geir gweled dryllio'r delwau— 
Ni fydd mwy o'r gau-grefyddau; 
Fe ddaw cyndyn blant hen Adda 
'Nawr i foli'r gwir Fessia, 

Ona ddoi'r, &c. 


Mae'r addewid yn llefaru, 


_ Ac yn dweyd bydd moliant Iesu 


Medi llenwi holl diriogaeth 
Y Jehofa, er mor helaeth. 


o na «ldoi'r; &c, 








O na ddoi'r, &c. | î 


Bydd cysgodau'r hwyr yn cilio, 
Haul cyfiawnder yn goleuo, 

' Pob gau-dduwiaeth yn diwreiddio, 
A Christ'uogaeth yn blaguro, ^ 


O na ddoi'r, &c. 


Wrth derfynu” rwy'n dymuno' 

Âm gael gwel'd y dyddiau'n gwawrio, 
Pan fyddo holl hiliogaeth Ada» / 
Yn molianu'r Brenin Alpha, 


O na ddoi'r hyfryd ddydd, 
O na ddoi'r hyfryd ddydd, 

Pan caiff caethion fyn'd yn rhyddion, ' 
O GU Md y dydd 


DN SS PS NIN NS NSANFNSFNS NS NS NS NS NN wc A O O 





fsaac Thomas, AeSRydd, Aberteifi, 








| (y 
4 
Bydd yr hen ferthyron duwiol; 
Fry yn synu yn rhyfeddol, 

Pan yn gweled hen farbariaid 
Yn moliannu am eu harbed, 


